Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Espesyal na Isyu 
Nobyembre 4, 2006 
www. philippinerevolution. net 


“People's initia- 
tive,” ibinasura 


ng pagbabasura ng Korte 

Suprema sa huwad na peo- 
ple's initiative nitong Oktubre 
24 ay isang makabuluhang tak- 
tikal na tagumpay sa pagsisi- 
kap ng mamamayang Pilipino 
na hadlangan ang buhong na 
pakana ng rehimeng Arroyo na 
baguhin ang konstitusyon para 
lalo itong umayon sa mga inte- 
res nito at ng amo nitong im- 
peryalismong US. 

Sa botong 8-7, kinastigo 
ng Korte Suprema ang “Sigaw 
ng Bayan” at ang Union of Lo- 
cal Authorities in the Philippi- 
nes (ULAP) sa kanilang “mala- 
king panlilinlang.” Tinukoy ng 
Korte na ang panlilinlang ay di 
lamang sa mga ginawang pa- 
mamaraan sa pangangalap ng 
pirma, kundi maging sa nilala- 
man ng mga panukalang pag- 
babago. 

Kaduda-duda na ang mil- 
yun-milyong pinalalabas ng Si- 
gaw at ULAP na pumirma um- 
ano ay may sapat na kaalaman 
tungkol sa mga nilalaman ng 
petisyon. Ayon mismo sa Si- 
gaw, ka- 
kaunti la- 
mang ang 
kanilang na- 
imprentang 
polyeto na 
naglalaman 
ng mga pa- 
nukalang 


Sundan sa “Ibinasura...,” pahina 2 


Labanan at biguin 
ang “Cha-cha” 


Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral 
13 Setyembre 2006 


iigting ng papet at pasistang rehimeng Macapagal-Arroyo ang mga 

maniobra para maisaisantabi ang konstitusyong 1987 at distrungka- 
hin ang anyo at pamamaraan ng paghahari ng reaksyunaryong estadong 
malakolonyal. 

Ipinipilit ng rehimen ang pagrerebisa sa konstitusyon sa pamamagi- 
tan man ng palsipikadong inisyatibang bayan o inisyatiba ng Kapulungan 
ng mga Kinatawan (Constituent Assembly). Dahil parehong kaduda-duda 
ang ligalidad, maaari lamang makalusot ang alinman sa dalawa sa pama- 
magitan ng garapal na pagpapagamit ng Korte Suprema. Nililimas ang 
pambansang kabang-yaman at inaabuso ang mga kontrata ng gubyerno 
para bilhin ang pagsuporta ng mga kongresista, mga heneral ng AFP at 
PNP, mga lokal na burukrata't pulitiko at mass media. Kaalinsabay, wa- 
lang pakundangan nitong sinasagasaan ang Senado, pinapaikutan ang 
mga hukuman kabilang ang pinakamataas, hinahati at ginigipit ang reak- 
syunaryong oposisyon, ginagamitan ng pasistang teroristang mga takti- 
ka ang ligal na demokratikong kilusan at todo-todong itinulak ang mga 
opensibang militar at maruming gera laban sa armadong rebolusyonar- 
yong kilusan. Ginagatungan at pinagngangalit ang isteryang anti-teroris- 


Și kabila ng malawak na pagtutol ng mga mamamayan, lalong pina- 


Sundan sa “Labanan...,” pahina 3 


“Ibinasura...,” mula sa pahina 1 


pagbabago. At maging sa mga 
polyeto, hindi binanggit ang ilang 
mahahalagang panukala katulad 
ng walang taning na pag-upo ng 
mga kongresista bilang mga kina- 
tawan sa interim parliament (pan- 
samantalang parlamento) habang 
ang pag-upo ng mga senador sa 
parlamento ay hanggang 2010 la- 
mang. Sadya ring pinalabo ang 
petsa ng susunod na eleksyon. 

Dagdag dito, isiningit ng Si- 
gaw at Ulap ang probisyon para sa 
isa pang serye ng mga amyenda sa 
konstitusyon 45 araw makaraang 
iratipika ang mga panukalang ito 
ng parlamento. 

Ayon sa Korte, hindi simpleng 
mga amyendang pwedeng idaan sa 
people's initiative ang itinutulak 
ng Sigaw at ULAP. Ang mga ito ay 
malalaki at masasaklaw na rebi- 
syon sa konstitusyon. 

Pinasinungalingan ng Korte na 
boses ng mamamayan ang nasa li- 
kod ng inisyatiba ng Sigaw at 
ULAP. Ayon mismo sa mga paha- 
yag ng Sigaw at Ulap, itinutulak 
nila ang people's initiative bilang 
"walang pasubaling pagsuporta sa 
adyenda ni Gloria Arroyo.” 


BAYAN 
Espesyal na Isyu Nobyembre 4, 2006 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Huwad na people's initiative, ibinasura 


Labanan at biguin ang Cha-cha 
Rebolusyonaryong pagbabago 
Pag-apula sa krisis 


Mga tampok na amyenda 


Matinding dagok sa rehimeng 
Arroyo ang pagbabasura ng Korte 
Suprema sa “people's initiative.” 
Hindi ito pinalusot ng mga huwes 
kahit karamihan sa kanila ay iti- 
nalaga na ni Arroyo. Sa kabila rin 
ito ng mga tahasan at tagong ma- 
niobra ng rehimen para gipitin at 
suhulan sila. 

Lantaran ang pambabraso ni 
Arroyo. Bukod sa kanyang mga 
alipures, mismong si 
Arroyo ay kumau- 
sap sa mga hukom 
ng Korte. Dala- 
wang hukom ang 
pinaangakuan 


Pinasinungalingan ng 
Korte na boses ng 
mamamayan ang nasa 
likod ng inisyatiba ng 
Sigaw at ULAP. Ayon 
mismo sa mga pahayag 


ng Sigaw at Ulap, 
itinutulak nila ang 
people's initiative bilang 
"walang pasubaling 
pagsuporta sa adyenda 
ni Gloria Arroyo.” 


KIA 


NW 


nig sa petisyon. 


niyang pau- Malinaw na ang laban ng 
puin bilang mamamayan ay hindi nagta- 
chief jus- tapos sa pagbabasura ng 
tice ka- Korte Suprema sa bogus na 


people's initiative. Tuluy- 
tuloy na nagpaplano ang 
rehimen ng iba't ibang 
maniobra para mailu- 
sot ang Cha-cha. 
Kung hindi man 
ngayong taon ay 
tiyak na itutulak ito ng rehimen 
sa susunod na taon sa iba't ibang 
paraan. 

Lalo nitong pag-iibayuhin ang 
pambabraso at panunuhol sa mga 
hukom ng Korte Suprema. Hini- 
hintay lamang nitong magretiro si 
Chief Justice Artemio Panganiban 
para mapalitan siya ng bagong 
chief justice na tiyak na papanig 
sa petisyon at magbabago ng ba- 
lanse pabor sa Malakanyang. 

Titiyakin din ni Arroyo ang 
kanyang kontrol sa sinumang ba- 
gong huwes na itatalaga sa Korte. 
Sa ganitong paraan, garapalan 
pero madali na lamang nitong ma- 
babawi ang desisyon ng Korte la- 
ban sa “peoples initiative.” 

Kasabay nito, pinapaspasan 
din ng mga alipures ni Arroyo ang 
transpormasyon ng Kongreso sa 
isang "constituent assembly" ka- 
hit walang partisipasyon ang Se- 
nado. JAB 


palit ng 
kani- 


Nilalaman 


ANG BAYAN Nobyembre 4, 2006 


“Labanan...,” mula sa pahina 1 


mo, antikaliwa at anti-deistabilisa- 
syon para siraan ang mga kalaban 
at pagtakpan ang kriminal na mga 
hangad at galaw ng rehimen. 

Sinunggaban ng rehimen ang 
kabiguan ng kilusang protesta na 
magtipon ng sapat na laki ng bi- 
lang sa kalsada, ang sunud-sunod 
na dagok sa mga rebeldeng militar 
at ang muling pagbabasura sa ka- 
song impeachment para agawin ang 
inisyatiba sa pulitika at itulak ang 
kampanyang Cha-cha. Gayunman, 
ang pagbaling ng rehimen sa mga 
hakbang na mas marumi, mas aro- 
gante at mas marahas ay lalong 
nagpapalalim ng mga alitang pak- 
syunal ng mga reaksyunaryo, la- 
long nagpapatindi sa pagkasuklam 
at paglaban ng mamamayan, at la- 
long nagpapalubha sa krisis. 

Gaya ng pasistang pangkating 
Marcos noong 1971, isinasangkalan 
ng papet at pasistang pangkating 
Arroyo ang panibagong kaigtingan 
ng krisis ng sistemang malakolonyal 
at malapyudal--bagay na malaking 
bahagi'y direkta rin nilang panana- 
gutan--para bigyang-matwid ang 
pagrerebisa sa konstitusyon pero 
para lalo lamang pasahulin iyon. 
Ang motibo ay makapanatili sa po- 
der ang kinamumuhiang rehimen at 
ikonsentra ang higit pang kapang- 
yarihan sa kamay nito, kasabay ng 
komprehensibong pag-atake sa mga 
karapatang pambansa at demokrati- 
ko ng sambayanang Pilipino. 

Una, gaya ni Marcos, itinutulak 
ni Arroyo ang paglipat mula presi- 
densyal tungong parlamentaryong 
anyo ng gubyerno para ipuslit ang 
mga probisyong pantransisyon na 
magkokonsentra ng higit pang ka- 
pangyarihan sa presidente at mag- 
lalagay sa kontrol niya ng ehekuti- 
bo at parlamentong pinamumunuan 
ng isang walang kapangyarihang 
punong ministro. Kapag nakaupo 
na, madali na para sa transisyunal 
na presidente at kabig niyang pu- 


ANG BAYAN Nobyembre 4, 2006 


nong ministro 
at parla- 
mento 


na mag- 
kutsabahan 
para magsaba- 


tas ng dagdag NN 
pang ka- 
pangyari- 
han at 
mga pribi- 
lehiyo para 
sa sarili ni- 
la, kabilang 
ang pagpa- 
patagal ng kanilang paghawak sa 
kapangyarihan. 

Sa pagbabago sa anyo ng gub- 
yerno, hangad ring alisan ng tun- 
tungan ang isyu ng pandaraya sa 
eleksyong 2004 at pagiging ilehiti- 
mo ng presidente at tuluyang ili- 
bing ang hablang impeachment sa 
pamamagitan ng teknikalidad sa 
konstitusyon. Higit ding pahihira- 
pan ang pagsasampa ng mga hab- 
lang impeachment. 

Ikalawa, itinutulak ng nagha- 
haring rehimen ang higit pang 
pagkaltas sa mga kalayaang sibil at 
pagbaligtad sa pinakamakabulu- 
hang impluwensya sa konstitu- 
syong 1987 ng matagumpay na an- 
tipasistang pakikibakang bayan la- 
ban sa diktadurang Marcos. Mali- 
naw na hindi pa nagkakasya sa na- 
mamayagpag nang pasistang tero- 
rismo ng estado ay nais ng pasis- 
tang rehimeng Arroyo na lalo pang 
bawasan ang mga demokratikong 
karapatan ng taumbayan habang 
lalong niluluwagan ang pagpapa- 
taw ng paghaharing militar at pag- 
gamit ng kamay na bakal ng estado 
laban sa mamamayan at mga pwer- 
sang rebolusyonaryo at progresibo. 

Gusto nilang tabasin ang 
konstitusyon alinsunod sa pasis- 
tang doktrina at mga utos ng ge- 
rang anti-terorismong isinusulong 
ng US, na walang taning, walang 
hangganan at nakaibabaw sa ba- 
tas. Gaya ng kanilang imperyalis- 


tang panginoon, inaasam ng mga 
militarista, kleriko-pasista 


gadsaring anti-komu- 
N nistang nakakon- 
\y sentra at nama- 
y) mayani sa Mala- 
A, yani sa Mala 
kanyang, 
Kampo Agui- 
naldo at 


rx”. makapanu- 
gis at makapa- 
muksa nang walang ligal o institu- 
syunal na hadlang. Tuluy-tuloy ni- 
lang sinasabotahe ang usapang 
pangkapayapaan sa pagitan ng 
NDFP at GRP at ngayo'y nahihibang 
sila sa pag-aasam na lunurin sa du- 
go ang mga rebolusyonaryong 
pwersa at lahat ng kanilang pinag- 
mumukhang-demonyo bilang “tero- 
rista”. 

Subalit gaya ng mas madalas 
mangyari sa pasistang panghahali- 
haw, ang una at pinakamatinding 
nabibiktima ay ang mga karani- 
wang magsasaka, manggagawa, 
maralita sa lunsod at nayon, mga 
estudyante, intelektwal at prope- 
syunal na naggigiit sa kanilang 
mga demokratikong karapatan pero 
itinuturing na sagabal kundi man 
kaaway ng mga pasista, kaya arbi- 
traryong inihahanay na mga kom- 
batant sa gera o dili kaya'y kumbi- 
nyenteng ikinakategoryang collate- 
ral damage para mapagkaitan ng 
lahat ng karapatan at maatake 
nang walang pangingimi. Sa kabi- 
lang banda, ang papet at pasistang 
estado, ang mga reaksyunaryong 
nasa kapangyarihan, mga mama- 
matay-tao at berdugo nila ay uma- 
angkin sa gawa kung hindi man sa 
pormal na karapatan ng kapangya- 
rihan ng diskresyong libre sa su- 
perbisyon at pananagutan. Iwina- 
wasiwas nila ang umano'y mga dik- 
ta ng pambansang seguridad, ang 
gawa-gawang mga ulat ng intelli- 
gence at ang itinanim na mga ebi- 


3 


densya para maka- 
panalakay at maka- 
pamaslang nang walang patumang- 
ga. 

Ikatlo, alinsunod sa dikta ng 
US at iba pang dayuhang monopol- 
yong kapital, itinutulak ng rehimen 
ang pagbibigay ng buong laya sa 
dominasyon at paglalabas-masok 
ng dayuhang puhunan at pagpapa- 
hintulot sa 100% dayuhang pag- 
mamay-ari sa mga lupain, likas na 
kayamanan at lahat ng klase ng ne- 
gosyo. Lubos na isinusuko sa dayu- 
hang monopolyong kapital ang so- 
beranya sa ekonomya at patrimon- 
ya ng bansa. 

Buu-buong tatalikdan ang res- 
ponsibilidad ng estado sa pa- 
ngangalaga at pagpapaunlad sa 
pambansang industriya at kabu- 
hayan, kabuhayan at kagalingan ng 
mamamayan, at katarungang panli- 
punan. Lulubusin ang pribatisa- 
syon at deregulasyon pabor sa ma- 
laking kapital na dayuhan at lokal, 
at magkakasya ang papet na esta- 
do sa purong pag-eengganyo, pag- 
suporta, pagprotekta at pagpapau- 
baya sa pribadong kapital. Isusu- 
long ang lalo pang pribatisasyon at 
deregulasyon ng public utilities, 
edukasyon, pangangalagang 
pangkalusugan at iba pang serbi- 
syong publiko, na paaandarin nang 
lubos para sa maksimisasyon ng 


4 


pribadong tubo. 

Minemenos at iwawaksi kahit 
ang pakitang-taong mga probisyon 
ng konstitusyong 1987 sa ka- 

rapatan sa makatarungang sa- 
hod, kapaki-pakinabang na 
t 


na madaling matamo, at iba pa. 
Ang kagalingan ng mga manggaga- 
wa, magsasaka, iba pang maralita 
at maliliit na propesyunal ay lubos 
at bulag na ipapaubaya sa ambon 
ng anumang mumong matitira sa 
tuloy-tuloy na pagpipista ng priba- 
dong malaking kapital. 

Hindi kailanman nakabawi ang 
pambansang ekonomya mula sa kri- 
sis sa Asia noong 1997. Sa panu- 
nungkulan ng papet at pasistang 
rehimeng Arroyo, ibayo pang bumi- 
lis ang pagbagsak at pagkasira ng 
industriya, agrikultura, kabuhayan 
ng sambayanan, at maging ng ka- 
paligiran bunga ng pananalasa ng 
imperyalistang globalisasyon, de- 
regulasyon at pribatisasyon, pan- 
darambong ng malalaking bang- 
kong dayuhan at lokal, at talamak 
na korapsyon sa gubyerno. Kaya 
walang kaparis na panggagantso 
ang pagbebenta ng dayuhang pu- 
hunan, imperyalistang globalisa- 
syon, deregulasyon at pribatisa- 
syon bilang madyik na gamot na 
magliligtas sa bansa. Lalo lamang 
pabibilisin at pasasahulin ng mga 
amyenda sa konstitusyon ang pag- 
kalugmok at pagkabulok ng ekono- 
mya at ang pagkabusabos at despe- 
rasyon ng mamamayan. 

Ikaapat, buburahin ang pagba- 
bawal sa dayuhang baseng militar, 
dayuhang tropang pangkombat, ar- 
mas nukleyar at iba pang armas na 
pamuksa sa teritoryo ng Pilipinas. 
Layunin nitong alisin ang anumang 
hadlang sa malayang paglalabas- 
masok, pagtigil at pagbabase ng 
mga tropa at armas ng US para sa 
interbensyon at agresyong militar 
sa bansa, gayundin sa ibang bayan 
sa Asia at Pasipiko. 


Sa buong malakolonyal na ka- 
saysayan ng bansa, umabot sa wa- 
la pang kapantay na lawak at tindi 
ang interbensyong militar ng US sa 
panahon ng papet na rehimeng Ar- 
royo. Patuloy pa itong pinaiigting 
at pinalalawak. Para sa rehimeng 
lahat ng bagay ay pwedeng bilhin 
at ipagbili, ang pakikipagsabwatan 
sa interbensyong militar ng US ay 
hindi lamang paraan para kunin 
ang basbas ng panginoong imper- 
yalista kundi gamit din sa pagta- 
wad ng mas malaking ayudang mi- 
litar at ekonomiko. 

Sa kabuuan, ang pakanang pag- 
bago sa konstitusyon ay isang 
komprehensibong opensibang anti- 
demokratiko, antinasyunal at anti- 
masa ng kinamumuhiang rehimeng 
papet at pasista para sa interes ng 
imperyalismong US at isang dakot 
na malalaking kumprador-burgis, 
malalaking panginoong maylupa at 
malalaking burukratang kinakata- 
wan ng papet at pasistang nagha- 
haring pangkating Arroyo. Ang ka- 
buuang layunin nito ay lalo pang 
ikonsentra sa kamay ng iilan ang 
kapangyarihan sa pulitika at eko- 
nomya at lalong patindihin ang 
pagpiga at pang-aapi sa malawak 
na masa ng sambayanan. 

Ang konstitusyong 1987, baga- 
mat may bakas ng ilang impluwen- 
sya ng antipasistang pakikibakang 
bayan laban sa pasistang diktadu- 
rang Marcos ay isang reaksyuna- 
ryong konstitusyon sa esensya at 
sa kabuuan. Pinatutunayan ito ng 
patuloy na pagsahol ng dayuhan at 
lokal na panghuhuthot at panda- 
rambong, walang habas na pagla- 
pastangan sa kapakanan at kara- 
patan ng masa at sambayanan, at 
palalim nang palalim na krisis ng 
sistemang malakolonyal at mala- 
pyudal sa nakaraang halos 20 taon. 
Sa katunayan, ang kalunus-lunos 
na kalagayan sa kasalukuyan ay 
isang pangunahing sinasamantala 


Sundan sa “Labanan...,” pahina 5 


ANG BAYAN Nobyembre 4, 2006 


Rebolusyonaryong pagbabago 
sa konstitusyon 


ang mga repormista at ang reaksyunaryong oposisyon ay magkaka- 


À ng rebolusyonaryong kilusan, ang hayag na demokratikong kilusan, 


sabay na bumabatikos sa pagpipilit ng rehimeng Arroyo na baguhin 
ang umiiral na konstitusyon ng reaksyunaryong papet na Gubyerno ng Re- 
publika ng Pilipinas. May mga pagkakaiba at may mga komun din sa mga 
linya ng pagbabatikos sa Cha-cha (o mga pagbabago sa konstitusyon) ni 
Arroyo. May kaugnayan ang mga ito sa kababawan o kalaliman ng pagsu- 
suri sa adyenda ng rehimeng Arroyo sa likod ng Cha-cha, at ng pagsusuri 
sa esensyal na katangian ng umiiral na reaksyunaryong konstitusyon. 


May mga reaksyunaryong oposi- 
syunistang gustong mabago rin 
ang konstitusyon, pero ayaw nga- 
yon dahil maipagkakait sa kanila 
ang mga pakinabang na gustong 
solohin ng paksyong Arroyo at mga 
kasapakat nito sa pakanang Cha- 
cha. Mayroon ding mga reaksyunar- 


“Labanan...,” mula sa pahina 4 


ng papet at pasistang rehimen pa- 
ra mang-udyok ng pagbago sa 
konstitusyon at magtulak ng mga 
amyendang lalong magpapasama 
rito. Dapat labanan at biguin ang 
pakanang Cha-cha ni Arroyo nang 
hindi nagpapakalat ng mga ilusyon 
at maling paniniwala sa tunay na 
reaksyunaryong katangian ng 
konstitusyong 1987 at naghaha- 
ring sistemang kinakatawan nito. 

Tungkulin ng Partido na ubos- 
kayang labanan at biguin ang pa- 
kanang Cha-cha ng papet at pasis- 
tang rehimeng Arroyo, kasabay ng 
ibayo pang pagpapaigting ng paki- 
kibakang armado at di armado, ili- 
gal at ligal, lihim at hayag para tu- 
luy-tuloy na ihiwalay at pahinain 
hanggang mapabagsak ang kina- 
mumuhiang naghaharing rehimen. 
Mahigpit na mga tungkulin kaug- 
nay nito ang mga sumusunod: 

1. Puspusang ilantad ang anti- 
demokratiko, antinasyunal at anti- 
masang Cha-cha, kasabay ng pus- 
pusang paglalantad at paghihiwa- 


ANG BAYAN Nobyembre 4, 2006 


yong repormistang ayaw lamang ng 
pagbabago sa porma ng gubyerno 
mula presidensyal tungong parla- 
mentaryo dahil pinangangambahan 
nila ang lalong paglakas ng kapit 
sa kapangyarihan ng naghaharing 
pangkatin kapag mapag-isa na ang 
ehekutibo at lehislatura at mawala 


lay sa papet at pasistang rehimeng 
utak at promotor nito. Pukawin at 
pakilusin ang milyun-milyong ma- 
mamayan para labanan at itakwil 
ang Cha-cha at ang papet at pasis- 
tang rehimen. Mapangahas na pa- 
lawakin at palakasin ang propagan- 
da at ahitasyon, ang kilusang pro- 
testa, mga kampanya at pakikiba- 
kang masang sektoral at multisek- 
toral. 

2. Iugnay ang pakikibakang an- 
ti-Cha-cha sa lahatang panig na 
pagsusulong at pagpapatindi ng 
pakikibakang antipasista, antipyu- 
dal at anti-imperyalista. Ang paki- 
kibaka sa Cha-cha ay dapat magpa- 
lawak at magpatindi pa ng pakiki- 
baka sa naghaharing rehimeng Ar- 
royo at kaalinsabay, higit pang 
magpalalim dito at mag-angat ng 
antas nito. 

3. Mapangahas na palawakin 
ang nagkakaisang prenteng antipa- 
sista, anti-imperyalista at antipyu- 
dal. Buuin ang pinakamalawak na 
posibleng pakikipagtulungan sa la- 
hat ng tipo ng alyado, matagalan 


na ang check and balance umano sa 
pagitan ng ehekutibo, lehislatura 
at hudisyal na mga sangay ng gu- 
byerno, tulad ng umiiral sa bansa 
sa kalakhan ng panahon mula nang 
maitayo ang reaksyunaryong papet 
na republika at tulad ng pinagma- 
nahan nitong kaayusan sa US. 

Ang mas nakararami, sa pangu- 
nguna ng hayag na mga pambansa- 
demokratikong organisasyon, mga 
progresibong organisasyong party- 
list, mga samahan ng mga progre- 
sibong abugado at marami pang or- 
ganisasyon at sektor ng mamama- 


Sundan sa “Pagbabago...,” pahina 6 


at pansamantala, mapagkakatiwa- 
laan at hindi, para abutin at paki- 
lusin ang milyun-milyong mama- 
mayan at puspusang ihiwalay at 
pahinain ang papet at pasistang 
rehimen at biguin ang pakana ni- 
tong Cha-cha. 

4. Mapangahas na lalong pala- 
wakin at paigtingin ang pakikidig- 
mang gerilya. Ubos-kayang laba- 
nan at biguin ang todong gera ng 
papet at pasistang rehimen at amo 
nitong imperyalismong US. Papa- 
nagutin ang pinakamasahol na mga 
pasistang mamamatay-tao at ber- 
dugo at ang mga nagmamando at 
kumokontrol sa kanila. 

Ang labanan sa Cha-cha at ka- 
buuang sitwasyon ay nagbibigay 
ng napakainam na pagkakataon pa- 
ra ibayong palawakin at palakasin 
ang mga rebolusyonaryong pwersa 
at isulong nang lahatang-panig 
ang rebolusyon. Dapat mapangahas 
na sunggaban ang pambihirang 
pagkakataong ito at pamunuan sa 
paglaban ang malawak na masa ng 
sambayanan. JAB 


5 


“Pagbabago...,” mula sa pahina 5 


yan ay mas malalim na nakapagsu- 
suri at mas matalas na bumabati- 
kos sa mga layunin sa likod ng iti- 
nutulak ng pangkating Arroyo na 
mga pagbabago sa saligang batas. 
Sentro ng pagbabatikos nila ang 
mga pakana ng pangkating Arroyo 
na maagaw ang inisyatiba sa puli- 
tika at mapalitan ang mga alitun- 
tunin sa tagisan ng mga pwersang 
pampulitika, mapagtakpan ang ma- 
bibigat na krimen, mabura ang ma- 
lalaking pananagutan nila sa bayan 
at makapangunyapit sa poder, ga- 
mit na sangkalan ang pagbabago 
sa anyo ng gubyerno tungong par- 
lamentaryo, mapag-ibayo pa ang 
panunupil sa pamamagitan ng pag- 
lilimita sa mga kalayaaang sibil, 
pagdaragdag ng mga pasistang 
probisyon at pagpapairal ng ala- 
1973 na mala-diktadurang “interim 
na parlamento”; at maialok ang 
ibayong pagbubukas ng teritoryo, 
mga likas na yaman, ekonomya, 
pulitika, militar at iba pang usa- 
ping panloob sa panghihimasok ng 
imperyalistang amo upang kapalit 
ng mga ito'y makuha ang suporta 
nito sa Cha-cha. 

Kailangang matinding batiku- 
sin ang imbing mga pakanang ito 
ng rehimeng US-Arroyo. Sa gayon 
ay lalong malalantad ang pagiging 
tuta, bulok, sinungaling at mapa- 
niil nito, at lalong kamumuhian at 
pagpupursigihan ng mamamayang 
maibagsak at mapalitan na ang ka- 
salukuyang gubyerno. 

Sa kabilang banda, hindi ito 
nangangahulugang ang konstitu- 
syong nais palitan at ibayong pa- 
sahulin pa ng rehimeng US-Arroyo 
ay mabuti para sa mamamayan. 
Ang umiiral na konstitusyong na- 
buo at napagtibay noong 1987 sa 
ilalim ng rehimeng Aquino ay mas 
mapagkunwari. Sa esensya, ito ay 
isa ring antinasyunal, anti-demok- 
ratiko at anti-mamamayang konsti- 
tusyon, gaya ng iba pang mga 


6 


konstitusyong umiral mula nang 
maitatag ang reaksyunaryong pa- 
pet na republika. 

Paminsan-minsa'y may baha- 
bahagyang naisisingit sa konstitu- 
syon at kulumpon ng mga batas 
ang mga patriyotiko, demokratiko 
at progresibong pwersa na ilang 
probisyong kapaki-pakinabang sa 
mamamayan. Gayunpaman, hindi 
nababago ng mga ito ang esensyal 
na antinasyunal, anti-demokratiko 
at anti-mamamayang katangian ng 
kabuuang konstitusyon at kulum- 
pon ng mga batas ng reaksyunar- 
yong papet na estado. Kantitati- 
bong nababagu-bago lamang ang 
mga probisyon ng konstitusyon sa 
iba't ibang kalagayan, depende 
kung ang mas kailangan ng nagha- 
haring rehimen sa isang panahon 
ay ang higit na pagkukunwari o 
ang mas garapal at mas mabigat na 
pagwawasiwas ng kapangyarihan 
ng estado. Maging sa mga pana- 
hong ang sadyang mas pinatiting- 
kad ay ang mga palamuti, tulad sa 
ilalim ng kasalukuyang konstitu- 
syon, sa iba't ibang paraan ay ma- 
rami sa mga probisyong ito ang bi- 
nabaluktot at nilalabag ng nagha- 
haring rehimen at mga galamay ni- 
to. 

Sa pagtutulak ng pangkating 
Arroyo na pasahulin ang umiiral na 
konstitusyon para sa sariling ka- 
pakinabangan at gayundin ng mga 
kasapakat at ng imperyalistang 
amo nito, lalo lamang nitong pina- 
sisidhi ang krisis ng paghahari nito 
at pinabubulusok ang buong nag- 
haharing sistema, pinatitindi ang 
bangayan sa hanay ng mga reak- 
syunaryong naghaharing uri at inu- 
udyok ang paglaban ng mga rebo- 
lusyonaryong pwersa at mamama- 
yan. Isinasalang ng rehimeng US- 
Arroyo di na lamang ang sariling 
paghahari kundi pati ang buong 
naghaharing reaksyunaryong siste- 
mang malakolonyal at malapyudal. 

Habang binabatikos ang paka- 
nang Cha-cha ng pangkating Arro- 


Kailangan ang radikal na 
pagpapalit sa umiiral na 
reaksyunaryong 
konstitusyon ng isang 
konstitusyon na pinanday 
at pinaunlad sa proseso 
ng pagsulong ng 
rebolusyong Pilipino. 
Magsisilbing panimulang 
tuntungan nito ang mga 
nilalaman ng 12-Puntong 
Programa ng National 
Democratic Front of the 
Philippines at Gabay para 
sa Pagtatayo ng 
Demokratikong 
Gubyernong Bayan. 
Patuloy itong pauunlarin 
sa proseso ng 
pagsusulong ng 
sosyalistang rebolusyon. 


yo, kailangan ang patuloy na pag- 
batikos at malalimang pag-aaral at 
matiyagang pagpapaliwanag sa 
mamamayan tungkol sa esensyal na 
antinasyunal, anti-demokratiko at 
anti-mamamayang probisyon ng 
umiiral na konstitusyon at sa pa- 
ngangailangang mapalitan ito ng 
isang konstitusyong magsisilbi sa 
interes ng nakararaming mamama- 
yan, pangunahin na ang mga 
manggagawa, magsasaka at iba 
pang masang anakpawis. 

Ang mga patriyotiko, demokra- 
tiko at progresibong pwersa at iba 
pang sektor ng mamamayang nag- 
hahangad ng mga saligang pagba- 
bago ay tuluy-tuloy at puspusang 
nakikibaka sa hangganan ng lara- 
ngang hayag at ligal sa loob at la- 
bas ng parlamento para sa anu- 
mang makabuluhang kaginhawa- 
hang maaaring makamit. Ang anu- 
mang makakamit na tagumpay at 
kaginhawaan, kahit gaano kaliit, 
ay napakahalaga para sa lubhang 


ANG BAYAN Nobyembre 4, 2006 


“Pagbabago...,” mula sa pahina 6 


pinagsasamantalahan at inaaping 
mamamayan at magsisilbi ring tun- 
tungan para sa pagpapatuloy at 
pagpapalakas ng pakikibaka at sa 
pagkakamit ng mas marami pang 
tagumpay. Ngunit may mga hang- 
ganan ang kanilang pakikibaka at 
mga kayang makamit dahil nililimi- 
tahan ito ng umiiral na reaksyunar- 
yo at papet na konstitusyon, mga 
batas at aktwal na paggamit ng ka- 
pangyarihan ng estado. 

Ang umiiral na konstitusyon at 
mga batas na nakabalangkas sa in- 
teres ng mga reaksyunaryong nag- 
haharing uri ay dapat mapalitan ng 
ibang konstitusyon at mga batas 
na nakabalangkas sa pagkakamit 
ng tunay na pambansang kalayaan, 
demokrasya, kapayapaan at kaunla- 
ran sa kapakanan ng sambayanan. 
Kailangan ang radikal na pagpapa- 
lit sa umiiral na reaksyunaryong 
konstitusyon ng isang konstitusyon 
na pinanday at pinaunlad sa prose- 
so ng pagsulong ng rebolusyong 
Pilipino. Magsisimula ito sa pagbu- 
buo ng isang patriyotiko, demokra- 
tiko at maka-mamamayang konsti- 
tusyong magsisilbing balangkas sa 
pagtatayo ng bagong demokrati- 
kong gubyerno ng mamamayan. 
Magsisilbing panimulang tuntu- 
ngan nito ang mga nilalaman ng 
12-Puntong Programa ng National 
Democratic Front of the Philippines 
at Gabay para sa Pagtatayo ng De- 
mokratikong Gubyernong Bayan. 
Patuloy itong pauunlarin sa prose- 
so ng pagsusulong ng sosyalistang 
rebolusyon. 

Ang ganitong radikal na pagba- 
bago ay makatotohanang makaka- 
mit lamang sa proseso ng arma- 
dong rebolusyon--sa pagwawagi at 
pagkukumpleto ng isinusulong na 
pambansa-demokratikong rebolu- 
syon at pagpapalit ng bagong nag- 
sasariling rebolusyonaryong estado 
sa lumang bulok na papet na reak- 
syunaryong estado. [AB] 


ANG BAYAN Nobyembre 4, 2006 


Pag-apula sa krisis 


yong estado. Sa desperasyong maapula ang tumitinding krisis 


Mo tinatangkang baguhin ang konstitusyon ng reaksyunar- 


sa paghahari nito, makapagpatagal pa sa poder ang rehimeng 
Arroyo at higit na makinabang ito at ang imperyalistang amo at mga 
kasabwat nito, itinutulak nito ang higit pang pagpapasahol ng 
kasalukuyang reaksyunaryong konstitusyon. 


Sa proseso, lalo nitong 
pinatatampok ang pagiging anti- 
demokratiko, antinasyunal at an- 
ti-mamamayan ng umiiral na sis- 
tema at lalong hinahatak ito sa 
katindihan ang krisis ng buong 
sistema. 


Maikling kasaysayan 
ng reaksyunaryong 
konstitusyon sa Pilipinas 

Konstitusyong 1935. Para ma- 
apula ang umiigting na paggigiit 
ng mamamayang Pilipino ng 
hangarin nitong makamit ang 
pambansang kasarinlan, itin- 
ransporma ang dating direktang 
paghaharing militar ng US sa Pili- 
pinas at binuo ang kolonyal na pa- 
mahalaang Commonwealth noong 
1935, kasabay ang pangakong 
paggagawad ng ”ganap” na kasa- 
rinlan sa Pilipinas makaraan ang 
10 taon. Ang Constitutional 
Convention na ipinatawag para 
buuin ang konstitusyong Common- 
wealth ay pinili ng US at binuo ng 
mga kinatawan ng mga uring ma- 
laking kumprador at panginoong 
maylupa. Ang binalangkas nitong 
konstitusyon ay ipinadron sa 
konstitusyon at anyo ng gubyerno 
sa US at ipinailalim sa mga dikta 
at pag-apruba ng presidente ng 
US. 

Tiniyak sa konstitusyong 1935 
na mapananatili ang pampulitika 
at pang-ekonomyang kapangyari- 
han ng imperyalismong US at mga 
kasabwat nitong pyudalismo at 
burukrata kapitalismo sa bansa. 
Tiniyak nitong ang lahat ng naka- 
raang utang at obligasyon ng Pi- 


lipinas sa US ay mananatiling sa- 
gutin ng Pilipinas. Tiniyak din ni- 
tong walang mawawala sa mga 
pribilehiyo ng mga imperyalista, 
kabilang ang pagmamantine ng 
mga Amerikano at mga korpora- 
syon nila ng mga ari-arian nila sa 
bansa, ng kapangyarihan ng gu- 
byernong US na umokupa ng ma- 
lalawak na erya sa bansa para sa 
mga baseng militar at pagtatala- 
ga ng mga tropang militar nito, 
at pananatiliin ang “malayang ka- 
lakalan” sa pagitan ng US at Pili- 
pinas. At tiniyak nito ang pag-iral 
ng kapangyarihan ng pasistang 
estadong malakolonyal at mala- 
pyudal sa likod ng mga palamu- 
ting demokratiko. 

Noong 1946, kasabay ng pag- 
bibigay ng US ng bogus na kasa- 
rinlan sa Pilipinas, ihinabol ng US 
ang unang amyenda sa konstitu- 
syon ng Pilipinas. Ito ang Parity 
Amendment na nagsaad na hang- 
gang 1974, ang sinumang mama- 
mayan at alinmang negosyo sa US 
ay pagkakalooban ng “pantay na 
karapatang” huthutin ang mga li- 
kas na yaman ng Pilipinas katulad 
rin ng mga ibinibigay sa mga Pi- 
lipino, at gayundin ang sinumang 
mamamayan at alinmang negosyo 
sa Pilipinas ay pagkakalooban ng 
karapatang “kapantay” ng sa US. 

Umiral ang konstitusyong ito 
hanggang 1973. 


Konstitusyong 1973. Noong 
huling bahagi ng dekada 1960 ay 
binabayo na ng matinding krisis 
ang paghaharing Marcos na kina- 
tampukan ng pagkakasaid ng 


7 


prontera, matinding pagbulusok ng 
halaga ng piso, paglaki ng depisit 
sa kalakalan, at malakihang pangu- 
ngutang sa labas ng bansa. Ang 
krisis pampulitika ay pinalala ng 
pandaraya ni Marcos sa eleksyon. 
Ang matinding pagkadisgusto ng 
mamamayan at paglakas ng pana- 
wagan para sa rebolusyon ay tu- 
mampok sa pagragasa ng hayag na 
demokratikong kilu- 
sang masa mula pa 
kalagitnaan ng deka- 
da 1960, muling 
pagtatatag ng Parti- 
do Komunista ng Pi- 
lipinas noong 1968, 
pagkakabuo ng Ba- 
gong Hukbong Bayan 
noong 1969, at pagputok ng Unang 
Sigwa noong 1970. 

Sinakyan ng rehimeng Marcos 
ang ipinapanukala ng mga Christi- 
an Democrat na pagtatawag ng 
Constitutional Convention noong 
1970 bilang paraan ng pag-apula 
sa krisis. Intensyon ni Marcos sa 
pagsakay dito na linlangin, suhu- 
lan at bitagin ang mga nagtutulak 
nito, mga repormista at mga puliti- 
ko para bumuo ng bagong konstitu- 
syon. Ito ang ginamit niya para sa 
pagpauksa sa mga paglaban at 
pagpapatahimik sa hinaing ng ma- 
mamayan. Ginamit din niya ito 
para ilehitimisa ang binabalak na 
niya noong pagtatatag ng pasis- 
tang diktadura at pagpapatagal sa 
kanyang paghahari. May mga pro- 
bisyon din itong nag-aalok sa im- 
peryalistang US ng higit pang mga 
insentibo sa pamumuhunan sa ban- 
sa bilang kapalit ng kanilang patu- 
loy na pagsuporta sa kanyang pag- 
hahari. Isinangkalan niya rito ang 
pagtatapos ng Parity Amendment 
sa 1974. 

Hindi naihabol ang pagbabago 
sa konstitusyon bago ipataw ni 
Marcos ang batas militar noong Se- 
tyembre 21, 1972. Pero ginamit ni- 
ya ang probisyon sa konstitusyong 
1935 sa pagiging kataas-taasang 


8 


Bawat sumunod 
na presidente ay 


nagtulak ng muli na 
namang pagbabago 
sa konstitusyon. 


kumander niya para magkaroon si- 
ya ng walang hanggang awtoridad 
at awtokratikong makagawa ng 
mga batas. Ipinagpatuloy at dinik- 
tahan niya ang (Constitutional 
Convention. Ipinaloob sa binuo ni- 
tong konstitusyong 1973--sa “Pro- 
bisyong pantransisyon” (Artikulo 
XVII)--ang mga probisyong nagli- 
galisa sa pasistang diktadura. Sa 
pamamagitan nito, 
inalis ang sistemang 
check and balance at 
sa gayon nagkaroon 
ng ligal na batayan 
ang absolutong pag- 
hahari ni Marcos. 
Katulad na katulad 
rin nito ang “Probi- 
syong pantransisyon” na nakapalo- 
ob sa borador para sa bagong 
konstitusyong itinutulak ni Arroyo. 

Upang matiyak ang suporta ng 
US sa konstitusyong 1973, sa pa- 
mamagitan nito at kasunod na mga 
dikreto at batas ay pinalawak din 
ni Marcos ang mga ekstraordinar- 
yong pribilehiyo para sa mga mul- 
tinasyonal na korporasyon ng US at 
ibinalik ang mga dating nawala na 
nilang mga pribilehiyo. 


1987 Konstitusyon. Makaraang 
maibagsak ang diktadurang Marcos 
noong Pebrero 1986, ibinasura ni 
Corazon Aquino ang konstitusyon 
ni Marcos. Isang bagong Constitu- 
tional Convention ang nagbalang- 
kas ng konstitusyong 1987 na “may 
kalipunan ng mga karapatan sa 
mga pananalitang liberal-demokra- 
tiko at may mga probisyon para sa 
sistemang check and balance sa 
mga sangay na ehekutibo, lehisla- 
tibo at hudisyal ng gubyerno.” 

Pero mga palamuti lamang ito 
ng isang reaksyunaryong saligang 
batas. Nanatili itong naglilingkod 
sa mga imperyalista, malaking 
kumprador at panginoong maylupa. 
Marami sa antinasyunal, anti-de- 
mokratiko, anti-manggagawa at 
anti-magsasakang batas at dikreto 


ni Marcos ay nanatiling “bahagi pa 
rin ng batas ng bayan.” Kabilang 
dito ang Batas Pambansa 880 na 
siyang ginagamit ngayon ng rehi- 
meng Arroyo para supilin ang mga 
lehitimong rali. 

Bawat sumunod na presidente 
ay nagtulak ng muli na namang 
pagbabago sa konstitusyon. Ngunit 
hindi ito naibwelo nina Fidel Ra- 
mos at Joseph Estrada. Ang naging 
pinakapursigido at pinakamasahol 
sa kanila ay si Gloria Arroyo na 
ginagawa ang lahat, gaano man 
kabuktot, katuso at kabrusko, para 
maipilit ang gusto. Hindi siya nag- 
papapigil sa matitinding pagtutol 
rito ng malawak na mamamayan, 
ng pamunuan ng simbahan, at 
maging ng Senado at Korte Supre- 
ma. 

Sinasalamin lamang nito ang 
inabot na katindihan ng krisis ng 
paghahari sa ilalim ng rehimeng 
Arroyo, na hangad nitong maam- 
patan pa rin sa pamamagitan ng 
pag-angkin ng dagdag na mga ka- 
pangyarihan sa pamamagitan ng 
itinutulak nitong Cha-cha. 

Ngunit maipagtagumpay man 
ng rehimeng Arroyo ang Cha-cha, 
hindi pa rin nito maaapula ang su- 
misidhing krisis. Sa katunayan, ang 
pagpipilit nitong panibagong pag- 
distrungka sa konstitusyon para 
makuha ang mga kagustuhan nito 
at ng mga kasapakat at amo nito 
ay lalo pa ngayong nagpapasidhi sa 
krisis. 

Hindi makita ng rehimeng Arro- 
yo na higit na malinaw ngayon 
kaysa kailanman ang malawak na 
pagtutol ng mamamayan sa pakana 
nitong Cha-cha. Alam na alam ng 
nakararami ang buktot na mga ad- 
yenda ng rehimeng Arroyo sa likod 
ng Cha-cha, kaya maipilit man ang 
ipinapakanang konstitusyong Arro- 
yo, hindi ito makakakamit ng su- 
porta ng mamamayan. Magbubun- 
sod lamang ito ng ibayong pagsu- 
long ng rebolusyonaryong kilusan 
na ubos-kayang lalaban dito. [AB] 


ANG BAYAN Nobyembre 4, 2006 


Mga tampok na amyenda 


sa konstitusyon 


I. Mga probisyong nagtatakwil sa kasarinlan ng bansa, sa pagtatayo ng 
nakapagsasariling pambansang ekonomya habang nagkakait sa mama- 
mayang Pilipino ng karapatang unang makinabang dito at higit pang 
nagbubukas ng pambansang patrimonya at ekonomya sa mga dayuhan: 


1. Tinanggal sa deklarasyon ng 
mga patakaran ng estado ang pag- 
papaunlad ng isang nakatatayo-sa- 
sarili at independyenteng pamban- 
sang ekonomya na epektibong ki- 
nokontrol ng mga Pilipino (Artikulo 
III. Deklarasyon ng mga prinsipyo at 
patakaran ng estado. Seksyon 19). 

2. Tinanggal ang pagtataguyod 
ng estado sa industriyalisasyon at 
repormang agraryo at proteksyon 
ng estado sa mga empresang Pilipi- 
no laban sa di patas na kumpeti- 
syon at pamamaraan sa panganga- 
lakal ng mga dayuhan (Artikulo XII. 
Pambansang Ekonomya at Patrimo- 
nya. Seksyon 1) 

3. Tinanggal ang pagbibigay ng 
pagpapahalaga sa mga kwalipika- 
dong Pilipino sa paggagawad ng 
mga karapatan, pribilehiyo at kon- 
sesyong sumasaklaw sa pamban- 
sang ekonomya at patrimonya. (Ar- 
tikulo XII. Pambansang Ekonomya 
at Patrimonya. Seksyon 2) 

4. Tinanggal ang probisyong 
nagsasaad na tanging mga Pilipino 
lamang ang maaaring magmay-ari 
ng lupa. Kapalit nito, nagdagdag ng 
bagong probisyong nagpapahintu- 
lot sa paglilipat ng pag-aari ng mga 
residensyal, komersyal at indus- 
triyal na lupain sa mga indibidwal o 
korporasyong dayuhan. (Artikulo 
XII. Pambansang Ekonomya at Pa- 
trimonya. Seksyon 7) 

[Sa bersyon ng Kongreso, lubu- 
sang inaalis na ang lahat ng mga 
restriksyon sa dayuhang pag-aari at 
pangungupahan sa mga maaaring 
maipagamit na pag-aaring bayan 
kabilang ang mga lupaing agrikul- 
tural at reclaimed.] 


ANG BAYAN Nobyembre 4, 2006 


5. Tinanggal ang probisyong 
nagsasaad na mga Pilipino lamang 
o mga korporasyon, kooperatiba o 
asosasyong 100% pagmamay-ari at 
pinamamahalaan ng mga Pilipino 
ang maaaring magmay-ari at mama- 
hala ng masmidya,: at nagsasaad rin 
na mga Pilipino o korporasyong di 
bababa sa 70% ang pagmamay-ar- 
ing Pilipino ang maaaring magmay- 
ari o mamahala ng industriya sa pa- 
nanalastas (advertising). (Artikulo 
XVIII. Pangkalahatang Probisyon. 
Seksyon 11.) 

Tinanggal din ang pagbabawal 
na bigyan ng prangkisa, sertipika- 
syon o anumang anyo ng ser- 
tipikasyon sa pagpapatakbo ng 
pampublikong yutilidad ang mga 
dayuhan o mga korporasyon o 
asosasyong mas mababa sa 60% 
ang pag-aaring Pilipino. (Artikulo 
XII. Pambansang Ekonomya at Pa- 
trimonya. Seksyon 11) 

[Sa bersyon ng Kongreso, lubu- 
sang inaalis na ang lahat ng mga 
restriksyon sa dayuhang pag-aari at 
pangungupahan sa mga prankisa, 
pampublikong yutilidad, masmidya, 
paaralan at kumpanya sa seguro at 
patalastas. ] 

6. Tinanggal ang probisyong 
nagsasaad na sa ekplorasyon at 
produksyon sa mga lupain, katubi- 
gan at iba pang likas na yamang 
pag-aaring bayan ay maaari lamang 
makisosyo ang estado sa mga 
Pilipino o mga korporasyon o sama- 
hang may di bababa sa 60% pag- 
aaring Pilipino. (Artikulo XII. Pam- 
bansang Ekonomya at Patrimonya. 
Seksyon 2) 

[Sa bersyon ng Kongreso, ipina- 


lit dito ang lubusang pagpapahin- 
tulot sa “anumang korporasyon o 
asosasyon, lokal man o dayuhan.”] 

7. Tinanggal ang pangangalaga 
ng estado sa lahat ng kayamanang- 
dagat sa saklaw ng teritoryo at 
eksklusibong sonang pang-ekono- 
mya ng Pilipinas at pagbibigay sa 
mga Pilipino ng esklusibong kara- 
patang gamitin at pakinabangan 
ang mga ito. Tinanggal din ang 
pagpapahintulot sa mga Pilipino, 
kabilang na ang mga kooperatiba 
nila, na lumahok sa maliitang-an- 
tas ng paggamit ng mga likas na 
yaman nang may prayoridad ang 
mga mangingisda at manggagawa 
sa mga pangisdaan sa mga ilog, la- 
wa, baybay, look at lanaw. (Artiku- 
lo XII. Pambansang Ekonomya at 
Patrimonya. Seksyon 2) 

8. Tinanggal ang paggigiit ng 
kalayaan laban sa pagpapapasok ng 
armas nukleyar sa Pilipinas. (Artiku- 
lo IIT. Deklarasyon ng mga prinsipyo 
at patakaran ng estado. Seksyon 5) 


II. Mga probisyong nagbabawas 
sa responsibilidad ng estado na 
pangalagaan ang kapakanan ng 
mamamayan at ikintal sa isip ni- 
la ang patriyotiko at makabayang 
diwa: 


1. Tinanggal sa pinakabungad 
ng konstitusyon ang mga salitang 
nagsasaad ng pagbubuo ng 
lipunang makatarungan at makatao 
at kabilang sa mga tungkulin ng 
gubyerno ang pangangalaga sa 
kasarinlan at paghahari ng katoto- 
hanan, kalayaan at pagmamahalan. 
(Preambulo) 

2. Tinanggal ang deklarasyon 
ng mga prinsipyo ng estado kung 
saan isinasaad na ang pagmaman- 
tine ng kapayapaan at kaayusan, 
ang pangangalaga sa buhay, kala- 
yaan at pag-aari at ang pagtata- 
guyod ng pangkalahatang kaga- 
lingan ay esensyal sa pagtatamasa 
ng lahat ng mamamayan ng mga 
biyaya ng demokrasya. (Artikulo 


9 


III. Deklarasyon ng mga prinsipyo at 
patakaran ng estado. Seksyon 5) 

3. Tinanggal ang deklarasyon 
ng mga patakaran ng estado kung 
saan isinasaad ang pagtataguyod 
ng isang makatwiran at dinamikong 
kaayusang panlipunan na magtiti- 
yak sa kaunlaran at kasarinlan ng 
bansa at magpapalaya sa mamama- 
yan mula sa karalitaan sa pamama- 
gitan ng mga patakarang nagkaka- 
loob ng sapat na mga serbisyong 
panlipunan, nagtataguyod ng tra- 
baho para sa lahat, ng papaunlad 
na pamantayan at mas mataas na 
kalidad ng buhay para sa lahat. (Ar- 
tikulo III. Deklarasyon ng mga prin- 
sipyo at patakaran ng estado. Sek- 
syon 9) 

4. Tinanggal ang maraming pro- 
bisyong nagtataguyod at nangan- 
galaga sa kapakanan at kagalingan 
ng iba't ibang saligang sektor sa 
hanay ng mamamayan at iba't 
ibang saligang pangangailangan ng 
mamamayan, gayundin ang mga 
probisyon laban sa korapsyon sa 
gubyerno. (Artikulo III. Deklarasyon 
ng mga prinsipyo at patakaran ng 
estado.) 

Kabilang dito ang mga 
sumusunod: 

a. napakahalagang papel 
ng kabataan sa pagtatayo ng 
bansa, ang pangangailangang 
ikintal sa kanilang isipan ang 
patriyotismo at pagkamaka- 
bayan at pag-eengganyo sa 
kanilang lumahok sa mga 
usaping pampubliko at panli- 
punan (Seksyon 13): 

b. pangangalaga at pag- 
tataguyod sa kalusugan ng 
mamamayan at kamulatan ni- 
la tungkol dito (Seksyon 15): 

k. pangangalaga at pag- 


at palakasan para sa pagpa- 
payaman ng patriyotismo at 
pagiging makabayan, pagpa- 
pabilis ng kaunlarang panli- 
punan at pagtataguyod ng lu- 
bos na pagpapalaya at pagpa- 
paunlad ng mamamayan, 

e. pangangalaga sa mga 
karapatan ng mga manggaga- 
wa at pagtataguyod sa kani- 
lang kagalingan (pinalitan ng 
pangangalaga at pagtatagu- 
yod sa kagalingan kapwa ng 
mga manggagawa at mga 
nag-eempleyo sa kanila): 

g. pagtataguyod ng kom- 
prehensibong pagpapaunlad 
sa kanayunan at repormang 
agraryo, 

h. pagkilala at pagtata- 
guyod sa mga karapatan ng 
mga katutubong komunidad 
sa balangkas ng pambansang 
pagkakaisa at pag-unlad: 

i. pag-eengganyo sa mga 
di-panggubyernong organisa- 
syon at mga organisasyong 
nakabase sa mga komunidad 
at sektor na nagtataguyod sa 
kapakanan ng bansa: 

l. paggarantiya ng pantay 
na karapatang maka- 
paglingkod sa publiko at pag- 
babawal sa mga pampuliti- 
kang dinastiya, 

m. pagsasagawa ng mga 
positibo at epektibong hak- 
bangin laban sa katiwalian at 
korapsyon: 

n. pagsasagawa at pagpa- 
patupad ng patakaran ng lu- 
busang pagbubukas sa publi- 
ko ng lahat ng transaksyon 
ng estado kung saan may in- 
teres ang publiko. 


10 


tataguyod sa karapatan ng 
mamamayan sa balansyado at 
malusog na kapaligiran (Sek- 
syon 16), 

d. pagbibigay ng prayori- 
dad sa edukasyon, syensya at 
teknolohiya, sining, kultura 


5. Tinanggal din sa mga probi- 
syon para sa edukasyon ng mama- 
mayan ang pagkintal ng patriyotis- 
mo at pagiging makabayan, ang 
pagpapayabong ng pagmamahal sa 
sangkatauhan, pagrespeto sa kara- 
patang-tao at iba pang mga katulad 


na katangian (Artikulo XIV. Eduka- 
syon. Seksyon 3) 


III. Mga probisyong nagbibigay 
ng ibayong awtokratikong ka- 
pangyarihan sa namumuno: 


1. Tinanggal ang bahaging “de- 
mokratiko” sa deklarasyon ng mga 
prinsipyo ng estado. Ipinalit ang 
“Ang Pilipinas ay isang republikang 
estado” sa dating “Ang Pilipinas ay 
isang demokratiko at republikang 
estado.” (Artikulo III. Deklarasyon 
ng mga prinsipyo at patakaran ng 
estado. Seksyon 3) 

2. Tinanggal sa oryentasyon ng 
Armed Forces of the Philippines ang 
pagturing dito bilang protektor ng 
mamamayan. (Artikulo III. Deklara- 
syon ng mga prinsipyo at patakaran 
ng estado. Seksyon 3). Tinanggal 
din sa oryentasyon ng militar ang 
pagpapalakas ng patriyotikong di- 
wa at makabayang kamulatan at 
ang pagrespeto sa mga karapatan 
ng mamamayan. (Artikulo XVII. 
Pangkalahatang probisyon. Seksyon 
5) 

3. Nililimitahan ang kalayaan sa 
pagsasalita, pamamahayag, pagla- 
lathala at pagtitipon ng mamama- 
yan sa pamamagitan ng pagsingit 
ng probisyong kailangan ng “res- 
ponsableng pagpapatupad” sa mga 
ito. (Artikulo III. Listahan ng mga 
karapatan. Seksyon 4) 

4. Idinagdag ang “rebelyon” at 
ang napipintong banta nito bilang 
batayan sa pagdedeklara ng batas 
militar at suspensyon ng writ of ha- 
beas corpus. Ang bagong katego- 
ryang “napipintong banta” ay nasa 
mas mababang antas kaysa sa “ma- 
linaw at direktang banta” na siyang 
dating batayan para suspindihin 
ang writ of habeas corpus. (Artikulo 
VII. Departamento ng Ehekutibo. 
Seksyon 18) 

5. Tinanggal ang mga limitas- 
yon o maaaring kumwestyon at pu- 
migil sa presidente sa pagdedeklara 
ng batas militar at pagsususpinde 


ANG BAYAN Nobyembre 4, 2006 


ng writ of habeas corpus. (Artikulo 
VII. Departamento ng Ehekutibo. 
Seksyon 18) 

Kabilang dito ang mga sumusu- 
nod: 

a. pagsusumite ng Presi- 
dente (o Prime Minister) ng 
personal o nakasulat na ulat 
sa Kongreso (o Parlamento) 
sa loob ng 48 oras pagkadek- 
lara ng batas militar o sus- 
pensyon ng writ of habeas 
corpus. Maaaring bawiin ang 
deklarasyon ng batas militar 
o suspensyon ng writ sa boto 
ng mayorya ng mga myembro 
nito at kailangan itong 
sundin ng Presidente (o 
Prime Minister). 

b. pagrerepaso ng Korte 
Suprema sa kasapatan ng ak- 
twal na batayan ng deklara- 
syon ng batas militar o sus- 
pensyon ng writ of habeas 
corpus, alinsunod sa petisyon 
ng sinumang mamamayan. 
Kailangan itong desisyunan 
ng Korte sa loob ng 30 araw, 

k. patuloy na paggana ng 
konstitusyon, lehislatura at 
mga korte: di pagpapangiba- 
baw ng batas militar sa mga 
ito, di pagsapaw ng hurisdik- 
syon ng mga korte militar sa 
mga gumaganang sibilyang 
korte: at di awtomatikong 
pagsuspinde sa writ of habeas 
corpus; 

d. pagpapalaya sa sinu- 
mang inaresto na hindi 
makakasuhan sa loob ng tat- 
long araw 


6. Idinagdag ng Sigaw ng Bayan 
ang probisyong nag-aatas sa inte- 
rim na parlamento na magpasok ng 
mga dagdag na pagbabago sa kon- 
stitusyon matapos ang 45 araw mu- 
la sa ratipikasyon ng mga bagong 
susog. 


IV. Mga probisyong transisyunal 
para sa paglipat sa unikameral na 


ANG BAYAN Nobyembre 4, 2006 


parlamento at pagpapanatili ni 
Arroyo sa poder ni Arroyo hang- 
gang 2010 at lampas pa rito: 

1. Itatransporma ang Kongreso 
at Senado sa isang unicameral inte- 
rim parliament (parlamentong may 
iisang kapulungan). 


syon sa 2007 at pagpapasak- 
law ng termino ng lahat ng 
kasalukuyang halal na upi- 
syal hanggang Hunyo 30, 
2010 o kung idaraos man ang 
eleksyon sa 2007 ay awtoma- 
tikong palalawigin ang termi- 


a. Awtomatikong magi- 
ging myembro ng interim par- 
liament ang lahat ng kasalu- 
kuyang kongresista at sena- 
dor hanggang makapaghalal 
ng isang regular na parlamen- 
to. Dagdag sa mga ito, magi- 
ging myembro rin ng parla- 
mento ang minimum na sang- 
katlo ng gabinete ng Presi- 
dente at 30 pang diputadong 
hihirangin ng Presidente. 
Ihahal ng parlamento ang 
Prime Minister at iba pang 
upisyal nito. (Artikulo XX. 
Transisyunal na probisyon. 
Seksyon 9) 

[Sa bersyon ng Kongreso 
at Sigaw ng Bayan, lulusawin 
na ang sistemang party-list at 
hindi na maghahalal para sa 
parlamento ng mga kinata- 
wan mula sa mga organisa- 
syong party-list. Binabago ni- 
to ang panukala ng Consulta- 
tive Commission on Charter 
Change na naglalaan ng 30% 
ng kasapian ng parlamento 
para sa party-list. (Artikulo 
VI. Ang Parlamento. Seksyon 
1)] 

b. Idinagdag ang pagta- 
tapos sa kolehiyo bilang reki- 
sito sa mga maaaring maging 
myembro ng parlamento. (Ar- 
tikulo VI. Ang Parlamento. 
Seksyon 3) 

k. Tinanggal ang paglili- 
mita sa bilang ng termino ng 
mga myembro ng parlamento 
at pinahahaba ang bawat ter- 
mino nila mula tatlo tungong 
limang taon (Artikulo VI. Ang 
Parlamento. Seksyon 1). 

d. Idinagdag ang probi- 
syong nagkakansela sa elek- 


no ng presidente, bise presi- 

dente, mga representante at 

12 senador na inihalal noong 

2004 nang hanggang 2010. 

(Artikulo XX. Transisyunal na 

probisyon. Seksyon 7) 

[Sa magkaparehong ber- 
syon ng Kongreso at Sigaw ng 
Bayan, ang Interim Parlia- 
ment ang magtatakda kung 
kailan magaganap ang susu- 
nod na eleksyon para sa ba- 
gong parlamento kasabay ang 
eleksyon para sa mga lokal na 
pinuno. Samantala, ang mga 
myembro ng Kongreso na aw- 
tomatikong magiging myem- 
bro ng lahat ng pansamanta- 
lang parlamento ay magpa- 
patuloy na nakaluklok nang 
walang taning kahit makara- 
an ang 2010 habang magta- 
tapos ang termino ng mga se- 
nador sa 2010. Kung matutu- 
loy ang eleksyon sa 2007, pa- 
lalawigin ang termino ng la- 
hat ng halal na upisyal hang- 
gang 2012.] 

2. Magpapatuloy ang kasaluku- 
yang presidente sa kapangyarihan 
hanggang Hunyo 30, 2010 at ka- 
alinsabay ay binibigyan siya ng ka- 
ragdagan pang kapangyarihan sa 
pamamagitan ng paglalagay ng in- 
terim Prime Minister sa ilalim ng 
kanyang direksyon at superbisyon. 
(Artikulo XX. Transisyunal na probi- 
syon. Seksyon 7). 

Ang kalakhan ng mga ito ay 
mga panukala ng Consultative Com- 
mission on Charter Change. Ang iba 
pa ay mga halos kaparehong panu- 
kala ng Committee on Constitutio- 
nal Amendments ng House of Re- 
presentatives at ng Sigaw ng Ba- 
yan. [AB] 


11 


. Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
) Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Espesyal na Isyu 
Nobyembre 4, 2006 
www. philippinerevolution.org 


“People's initia- 
tive,” ibinasura 


ng pagbabasura ng Korte 

Suprema sa huwad na peo- 
ple's initiative nitong Oktubre 
24 ay isang makabuluhang tak- 
tikal na tagumpay sa pagsisi- 
kap ng mamamayang Pilipino 
na hadlangan ang buhong na 
pakana ng rehimeng Arroyo na 
baguhin ang konstitusyon para 
lalo itong umayon sa mga inte- 
res nito at ng amo nitong im- 
peryalismong US. 

Sa botong 8-7, kinastigo 
ng Korte Suprema ang “Sigaw 
ng Bayan” at ang Union of Lo- 
cal Authorities in the Philippi- 
nes (ULAP) sa kanilang “mala- 
king panlilinlang.” Tinukoy ng 
Korte na ang panlilinlang ay di 
lamang sa mga ginawang pa- 
mamaraan sa pangangalap ng 
pirma, kundi maging sa nilala- 
man ng mga panukalang pag- 
babago. 

Kaduda-duda na ang mil- 
yun-milyong pinalalabas ng Si- 
gaw at ULAP na pumirma um- 
ano ay may sapat na kaalaman 
tungkol sa mga nilalaman ng 
petisyon. Ayon mismo sa Si- 
gaw, ka- 
kaunti la- 
mang ang 
kanilang na- 
imprentang 
polyeto na 
naglalaman 
ng mga pa- 
nukalang 


Sundan sa “Ibinasura...,” pahina 2 


Labanan at biguin 
ang “Cha-cha” 


Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral 
13 Setyembre 2006 


iigting ng papet at pasistang rehimeng Macapagal-Arroyo ang mga 

maniobra para maisaisantabi ang konstitusyong 1987 at distrungka- 
hin ang anyo at pamamaraan ng paghahari ng reaksyunaryong estadong 
malakolonyal. 

Ipinipilit ng rehimen ang pagrerebisa sa konstitusyon sa pamamagi- 
tan man ng palsipikadong inisyatibang bayan o inisyatiba ng Kapulungan 
ng mga Kinatawan (Constituent Assembly). Dahil parehong kaduda-duda 
ang ligalidad, maaari lamang makalusot ang alinman sa dalawa sa pama- 
magitan ng garapal na pagpapagamit ng Korte Suprema. Nililimas ang 
pambansang kabang-yaman at inaabuso ang mga kontrata ng gubyerno 
para bilhin ang pagsuporta ng mga kongresista, mga heneral ng AFP at 
PNP, mga lokal na burukrata't pulitiko at mass media. Kaalinsabay, wa- 
lang pakundangan nitong sinasagasaan ang Senado, pinapaikutan ang 
mga hukuman kabilang ang pinakamataas, hinahati at ginigipit ang reak- 
syunaryong oposisyon, ginagamitan ng pasistang teroristang mga takti- 
ka ang ligal na demokratikong kilusan at todo-todong itinulak ang mga 
opensibang militar at maruming gera laban sa armadong rebolusyonar- 
yong kilusan. Ginagatungan at pinagngangalit ang isteryang anti-teroris- 


Și kabila ng malawak na pagtutol ng mga mamamayan, lalong pina- 


Sundan sa “Labanan...,” pahina 3 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


